; a &* a dyr 
Jl eo.  - EA 8 


GWAEDDOLEF 


UWCHBEN BRENHIN-LLYS ANGEU, 
|. AR OL 
M.A.) BWR E.H. VS 
A 
MA GRGAERELDT  JENHENS, 
O DREFFLEMIN, 
SEF Y FERCH A'R FAM, 
AC AM 
MR. EBENEZER JONES, 
O BONT-Y-POOL. o 
No more the Preacher, eloguent and wise, 


Will charm our ears, delight our gazing eyes. 


«c Câr a chyfaill a yraist ymaith oddiwrthyf, a'm 
cydnabod i dywyllwch.” 

<< Lover and friend hast thou put far from me, and 
my acguaintance into darkness.—Psal. 88. 18. 





O! Fyd, O! fyd, pa beth wna'i yma'n byw î 
Fe ddarfu pleser, pleser o bob math ; 

Ddoe'r oeddwn newn rhyw faith Baradwys dêg, 
Ond heddyw, trow'd fi ma's o honi'n llwyr ; 
Mae dâ, mae dyn, mae'r cyfan îs yr haul, 

Yn gryno wedi rho'i ffarwel imi ; 

Pwy ardal mwy o'r byd wna'n artref im” ? 

B'le byddai byw? pwy gyfaill gaf ìi mwy? 


6 
y 
j CAERDYDD: ARGRAFFWYD GAN W. BIRD. 
. Î > 19030. 
J 7 I'w roddi am ddim i berthynasau ac aml gyfeillion y meirw. 
yg | î 
Is 


ŵ sr 
NL pn £ en. en. 

















MARWOLAETH 


JANE WHELLEANMNS. 
—__ — 


O) ! FYD, O fyd! twyllodrus dêngar, 
Gwae fi arnat roddi nirŷd ; 

Fel y clywais, felly gwelais, 
Siomedigaetli wyt ei gyd ; 

Gwelais lwyddiant, bwdlafa hawddfyd, 
Cof o'r dyddiaii, braf eu bri; 

Wedi hyny ar fy heddwch, 

Chwer'der chwerw ddaeth i mi. 


2. Pan oedd haul uwchben fy mhasêll, 
Haner dydd, fe drodd y rhod ; : 
Yn lle'r llwyddiant a'r llawenydd, 
Daeth y tristwch mwya erio'd ; 
Yfed gwîn o bob hyfrydwch, 
Yny dyddiau gynt a gawn ; 
Yn lle hyny 'does ond bustl, 
Yn fy nghwpan heddyw'n llawn. 
3. O! fy Arglwydd, ble'r edrychaf? 
'Rwy'n troi ngolwg atat tì ; 
Cofia ngofid, cofia mlinder, 
Yn nydd trallod, cofia fi ; 
Galar hiraeth, a phob tristwch, 
Sydd yn gymmysg trwyddwy' gyd ; 
Dâ a dyn, a phob peth arall, 
A'm gadawsant oll ynghyd. 


4. Marw Jiny/* prin 'rwy'n credu, * Bufarw 


Farw hon, nad breuddwyd yw ; Hydr 2A, 
Mi freuddwWyda liw dydd goleu, 1A; 3n OB “ 


Fod í'anwyl-ddyn etto'n fyw; yoo heth 


Marw wnaeth hi—marw'n sicr, 
Draw nac yma ni thâl mwy, 

I mi edrych am ei gweled, 

Ac er hyny edrych wy. 








4. _ MARWOLAETH JANE WILLIAMS. 


5. Yn y tŷ mi fydda'n eistedd, 
Heb gymdeithas unrhyw ddyn ; 
B'le mae Jiny ? yw'r ymholi, 

A fydd gennyf, wrth fy hun ; 

Yn y cwrdd neu yn y farchnad, 
B'le mae'i cy'd cyn atta'i dd'od ? 
B'le mae'n aros, b'le mae'n trigo ? 
Nid fel hyn'r arferai fod. 


6. Tua'r drws mi dro fy llygaid, 
Disgwyl am ei gwel'd hi'n d'od, 
Ac fe ddywed fy nychymmyg, 
Mod i'n clywed trwst ei thro'd ; 
A fy meddwl yn y funud, 

Yn ei ffrwst a rêd i ffwrdd,. 
T'w chyfarfod—yn ei lle-hi 
Siomedigaeth ddaw i'm cwrdd. 


7. Ac er cymmaint mae nych mygion, 
Wedi'm siomi o bryd i bryd, 
Mi ddych myga'r un peth eilwaith, 
Rwy'n dychmygu bron o hyd, 
?Mod i naill a'i gwel'd neu chlywed, 
Rhyd y tŷ, neu wrth y tân, 
Weithiau'n siarad, weithiau'n gwenu, 
Weithiau'n canu fel o'r bla'n. 


*_ 8. Ffowch ddych mygion sy yn gwneuthur, 


Im” freuddwydio ar ddihun, 
Weithiau yma, weithiau accw, 

'Mod i'n gwel'd fy anwyl ddyn ; 
Pridd yw'r tafod, pridd yw'r fynwes, 
Pridd yw'r llygaid, pridd yw'r llaw, 
Pridd, a dim ond pridd, yw Jiny, 
Heddyw wrth Bethesda draw. 


:... ^9. 'Frwm ac isel iawn mae'n debyg, 
“Fydd fy meddwl innau mwy, 

Gweled oriau'r dydd yn hirfaith, 

 > Gweled oriau'r nos yn hŵy ; 



























io Gad hc 





Nes bwy'n methu er pob cynnyg, 


MARWOLAETH MARGARET JENKINS. 


Chwant am wel'd y dydd yn cauad 


Vr Gorllewin, maes o law, 
Chwant am weled gwawr y boreu, 
Dros fynyddau'r Dwyrain draw. 


10. Nid yw gwel'd y Gwanwyn TawddBor 
Mai a'i fwynder nid yw'n awr, 
^Ronyn mwy hyfrydol imi, 

Nag yw Rhagfyr oer êì wawr; 

Mae pob tymor, mae pob gwrthddrych, 
Trwy'r gre'digaeth fawr i gyd, 

Wedi colli eu holl harddwch, 

A'u hyfrydwch oll ynghyd. 

11. Cyn b'o i'r Uchedydd godi, 
Yn y boreu at ei gân, 

Minnau fyddaf wedi dechreu, 
Cwyno oriau hir o'i fla'n ; 

A phan wban bo'r Ddylluan, 
Yn y nos yn oer ei chri, 
Minnau fydda'n ddigon effro, 
Yn cyd-gwyno gydâ hi. 

12, Mi af bellach i Bethesda, 
Nid yn llawen, ond yn lla's, 
Dan alaru mi edrychaf, 

Yno ar y twmpath glâs; 
A. chan bwys iselder yspryd, 
Yno'n llethu'm meddwl gwan, 


A llefaru yn y fan. 
A 


MARWOLAETH 
MA UN JENKENS, 





A RAID i PF rhaid mae'n n debyg, 
Fy nilyn ar y ddaear hon, (on 
Dyfnder alw ar ddyfnder arall, 
Fyth i lifo dros fymron; 
A 





Gr 4. *A nghnawd i'n crynu oll ì gyd.” 





6. MARWOLAETH MARGARET JENKINS. 


Colli Jiny, p'am na bu'sai 
Hyny'n ddigon imi, P'am ? 
Heb raid eilwaith, gydâ hyny ? 
Golli'r Ferch ar ol y Fam. 


2. Fe ddaeth angeu i Gwrt Trefflemin, 
Daeth, fe ddaeth y gelyn câs; 
Flaelodd meddyg, ffaelodd moddion, 
Yrru'r gelyn brwnt i ma's; 
Ni wnaeth pump o blant yn llefain, 
““ Dos ymaith, dos, o angeu llym ;” 
Ni wnaeth gweddi, ni wnaeth wylo, 
Ni wnaeth un peth dyccio dim. 


3. Minnau rhwng y gwelydd llwydon, 
Heb un ysbryd yn dra syn, 
Dan lesmeirio mi ofynais, 
O! fy neelyn, beth yw hyn ? 
A. oes gwraig na merch yn unlle? 
Ymhlith miloedd, a oes un ? 
Wna yn aberth i ti heddyw, 
Ond fy unig ferch fy hun ? 


4. Yn dra sarug fe'm hatebodd, 
A'i wynebpryd glâswyn hŷ, 
Rwy'n awr a nwylo oer'on arni, 
Bron ei lladd, ac felly bu. 

Fflem a lanwodd y pibellau, 
Oedd yn dwyn y gwynt i'r lan, 


Daccw'r bywyd yn ymadael, *  *' Bu farw Mawrth 
Gydâ rhyw ochenaid wan. 12,1829, yn 97 o'i hoed. 


5. Mae'i gwedd o hyd o flaen fy llygaid, 


Yn y cyfwng pan oedd hi, 
A. swn ei llais hi ar fy nghlustiau, 
Yn galw'n isel arnaf íi ; 


«“ F'y nhad, fy nhad, rho'wch help os gellwch, 


“Os gallwch, helpwch, dyma'r pryd, 
“ Mae nghalon wan yn awr yn pallu, 









a. 
eon RAGRITH ED ii 


— — 


bh 


MARWOLAETH MARGARET JENKINS. 


G. Nid oedd gennyf, O! na bu'sai, 
Gennyf gymmorth i'w ei roi, 
Dim ond delwi wrth wel'd dyfroedd, 
Oer marwolaeth yn crynhoi ; 
A dymuniad pendroedig, 
Yn fy mryd na bw'sai'r Ne', 
Yn fy rhoi, neu roi rhyw estron, 
Pell i farw yn ei lle. 


 W. Pegy ei hunan oedd raid fyned, 
Trwy'r Ìlifeiriant, myn'd oedd raid, 
Heb na thad, na phlant, na brodyr, 
Yn yr afon iddi'n blaid; 

Ond mae cariad yn gobeithio, 

Nid gobeithio heb un sail, 

Pan oedd cymmorth dyn yn darfod, 
Fod ei phwys ar Adda'r ail. 


8. Rhyw faint llai na deugain munud, 
Cyn rhoi fynu'r ola” ffun, 
Pan yn sefyll yn ei hymyl, 
Un o'i thylwyth hi ei hun ; 
Gofynai iddi, Beth a geisi ? 
'Dwy'n 'mofyn dim, attebai hi ; 
'Dwyf finnau'n 'mofyn dim, 'be hithau, 
“< Dim ond gwlad sydd well i mi.” 


9. Pan y rho'w'd ei mham i orwedd, 
Yn y ddaear fyddar oer, 
Bach meddyliais coll'wn .Pegy, 
Cyn pen llai na deunaw lloer ; 
Does gyssur imi wedi ado, 
Ond gobeithio d'ont yn un, 
Yn eu hol o dir y gelyn, 
I'w eu hyfryd fro eu hun. 


10. Daccw bump o blant ymddifad, 
Heb na thad na mam yn fyw, 
Wedi eu troi ìi gefnfôr tonnog, 

Neb i sefyll wrth y llyw, 


o 











. Prin 'rwy'n credu gwelai etto, 
. Ddyn hawddgared ag oedd E'; 


S$ MARWOLAETH MR. EBENEZER JONES. 


: ^ Fanghrediniaeth innau'n haeru, 


Haeru'n gadarn, hyny ddaw, 
Bydd y llestr wedi myned 
Yn llong-ddrylliad maes o law. 


11. Am ei phlant, ofala Pegy, 
Bellach byth am danynt hwy, 
Eu darostwng neu'i dyrchafu, 
Gaffont, ni waeth ganthi mwy ; 
Minnau bwysaf ar Ragluniaeth, 


' Y gofala hi bob cam, 


Am fy ŵyron yn amgenach, 
Nac y galle Tad a Mam. 
12. Draw mi wela'r dydd yn gwawrio, 
Ar ddâ-dywyll nos y bedd, 
Draw mi wela'r tir dymunol, 
Gwlad yr hawddfyd, gwlad yr hedd, 
Yn y wlad dda hyfryd hyny, 
'Rwy'n hyderu'n mhlith y llu, 
Gwtîdd a gweled Sian a Phegy, 
Yn y fro nefolaidd fry. 
———_— 
MARWOLAETH 


MR. EBENEZER JONES, 
O BONT-Y-POOL. 





TE YNW Y, Mynwy, gwna alarnad, 
Dan arwyddion gwc y Ne, 

'Tyn o'th gylch y dillad gwychion, 
Rho sachlïain yn eulle ; 

Oni wyddoch, trwm yw adrodd, 
'Trwy farwol glwyfau'r angeu glâs, 
I wr mawr y'myddin Israel, 

Syrthio heddyw ar y ma's. 


2. Marw Eben,* marw'n sicr, * Bu farw lon- 
Ddyn hawddgara dan y Ne', awr 1829, yn 6l 


o'i oed, 






































MARWOLAETH MR. EBENEZER JONES. 9 


O flaen torf, â'r B4b/ sanctaidd 
Yn ei law'n cyhoeddi ma's, 

I golledig fyd truenus, 
Anchwiliadwy olud gras. 


3. Pan elo'r son trwy wersyll Israel, 

i Farw'n sicr y fath ddyn, 

| Ag oedd Eben yn y frwydr, 
Y fyddin fawr i gyd a grŷn ; 
Rhag clywo Merched y Philistiaid, 
A'u gwneud yn llawen ymhob lle, 
Byddwch ddystaw, nac adroddwch, 
Air yn Gath ei farw fo. 

Ŷ 

1 


. 4. Clywais ef ar amsor hyfryd, 
Y moreuddydd braf ei oes, 
Yn pregethu, rhaid im” weithio, 
'Tra paro'r dydd, cyn delo'r nos ; 
A. llafurus y llafuriodd, 
Yn y winllan flwyddau maith, 
Nes i dywyll nos marwolaeth, 
Osod terfyn ar eì waith. 


9. Angeu creulon, didrugaredd, 
Ail i Joab, ddyn diras, 
P'odd anturiaist daro Abnêr? 
Un o'r milwyr goreu ma's ; 
Am ei waed, a gwaed ei frodyr, 

Fe ddaw dial arnat, daw, 

Mewn trag'wyddol fuddugoliaeth, 
'Ti gai'th lyngceu maes o law. 


6. Dros fynyddau cribog Cymru, 

Lawer gwaith bu'n dyrcha'i lef, 

Nes b'gi'r cwmmydd yn rhoi adsain, 

Idd ei lAis pereiddiaf ef; 

Bryste, Llundain ,—gwlad y Saeson, 

Ga'dd ei glywed lawer pryd, 

Yn datgan haeddiant Aberth Iesu, 
Barn i dd'od a diwedd byd. 





10 MARWOLAETH MR. EBENEZER JONES. 


7. Fe'i dyrchafwyd gan y Nefoedd, 
I'r lle uchaf dan y Nen, 
Ei gwnu o gorlanau'r defaid, 
I fugeilia'r Eglwys wen ; 
Mi obeithiais y ca'i einioes, 
Ynte'i hestyn cy'd ymla'n, 
Nes cyrhaeddai gant o flwyddau, 
I fugeilio'r defaid mân. 


8. Ond nid felly trefnodd arfaeth, 
Dwyfol arfaeth bia'r dydd, 
Fel 'sgrifenwyd ar y memrwn, 
, Felly mae ac felly bydd ; 
Ni wna gweddi, ni wna ŵylo, 
Ni wna unpeth ar y dôn, 
Altro dim na newid mymrun, 
Ar fwriadau'r arfaeth hon. 


9. Er ei gystudd fisoedd hirion, 
Er i'w ddolur ledu'n mhell, 
Byddai gobaith yn dweyd ini, 

Er y cwbl y dPoi'n well; 
Ond yn awr fe ddarfu gobaith, 
Darfu gobaith oll yn lân, 

Am ei glywed mewn un pulpit, 
Yn pregethu fel o'r bla'n. 


10. Daccw'r werin yn ymgasglu, 
A'u hysbrydoedd oll yn drwm, 
Tu a. Chapel Ebenezer, 
Beth yw'r siarad? hyn yw'r swm, 
Mae'r Philistiaid yn ein bygwth, 
Pwy yn myddin Israel, pwy ? 
Megis Eben, a wyneba, 
Ar eu cawr anferthol hwy? 

' 11. Mi feddyliais, ond nid meddwl 
.. Dyn, yw meddwl mawr y Nef, 

'—Fod fy ngogwydd i'r Gorllewin, 


— Beth o raddau nes nag ef; 









MARWOLAETH MR. EBENEZER JONES. ll 


Yr oedd e'n oleuach seren, 
Uwch i'r lan na mi yn lân, 
Etto'n groes i bob disgwyliad, 
Fe fachludodd o fy mla'n. 

12. Mynwy, cofia,—dylit gofio, 
Fod gennyt hawl i hyn o glod, 
I ti roi dedwydd enedigaeth, 
I rai o'r dynion goreu erio'd, 
Wroth, a Chradoc, Jones, a. Morgan,* 
Aeth allan ar y wawr-ddydd glâs, 
Am draws Cymru i gyhoeddi, 
'Fengyl iachadwriaeth gras. 


19. Pan oeddent hwy, y sêr boreuol, 
Gododd gynt i ledio'r wawr, 
Wedi myn'd er's blwyddau lawer, 
ISlaw'r terfyn gylch i lawr ; 
Eben ddaeth yn zwmmwl goleu, 
Llawn o fywyd, llawn o dân, 
Nes gwneud holl derfynau Mynwy, 
Yn oleuach nag o'r bla'n. 





* Dywedir eni Mr. Wroth yn mhlwyf Llanelen, gerllaw y 
Fenni; iddo gael ei urddo yn offeiriad gan Esgob Llandaff, 
yn y flwyddyn 1620: iddo gael eglwys Llanfaches trwy Syr 
William Lewis, o'r Fan, gerllaw Caerphili : iddo gael ei droi 
o'r eglwys am wrthod darllen Llyfr y Chwareuddiaethau : 
iddo gasglu a ffurfio Eglwys Independaidd yn 1639, ac mai 
hon oedd yr eglwys ymneillduol gyntaf yn Nghymru. _ 

Dywedir eni Walter Cradoc yn mhlwyf Llangwm: iddo 
gael ei droedigaeth dan weinidogaeth Mr. Wroth : iddo droi 
allan yn weinidog enwog : dywedir eì fod yn Gurad i Mr, 
Erbury, yn Eglwys St. Mary, yn Nghaerdydd: i Mr, Erbury 
a Mr. Cradoc gael eu troi o'r eglwys ar yr un.pryd, ac am 
yr un achosa Mr. Wroth. 

Yr hynod Mr. Edmund Jones a anwyd yn mhlwyf Aber- 
ystwyth, yn 1702. Dywedir iddo drafaelu perwar can milldir 
1 bregethu, pan oedd yn bedwar ugain oed. 

Mr. Morgan Jones a ymneillduodd oddiwrth Rowlands a 
Harris: corpholodd Eglwys o Independiaid mewn lle a glwir 
y Neuadd, yn mhlwyf y Pant-têg, (yn awr y New Inn,) 
ordeiniwyd ef Dydd Llun Sulgwyn, 1759, trwy gyfodiad 
dwylaw yr Henuriaid; ffordd anghyffredin, ond nid mor 
ddisail ag y tybia rhai. US An 





12 MARWOLAETH MR. EBENEZER JONES. 


14. Wedi traethu'r genadwri, 
Roddwyd iddo gan y Nef, 
Cerbyd Israel a'i farchogion, 
Yn ei ol a'i cym'rodd ef ; 

Rhan o hono trwy'r cymmylau, 
'Hedodd fry, ryw bellder mawr ; 
Rhan o hono wrth hen Gapel 
Ebenezer ro'w'd i lawr. 


15. Nid oes gennyf barch i'w roddi, 
Mwy i Eben dan y Nef, 

Ond gwneud cân, os gallai bara, 
Gofio byth am dano ef; 

Pe bai ngallu fel mae ngwyllys, 
Rho'wn ei hanes maes o law, 
Fel y byddai Sais a Chymro, 
Son am dano'r oes a ddaw. 

16. Pwy sy'n fyw o'm cyd-oedranau ? 
Hawdd trwy Fynwy rifo rhai'n, 
Lewis onest o'r Cas Newydd, 

Dafydd ffyddlon yn Mhen Main, 
Sydd yn aros yn yr unlle, 

Ag egwydydd am ei dra'd, 

Gan swyddogion dâon angeu, 

Faidd e fyn'd i drena gwlad. 


17. Mae fy oedran a phob tristwch, 
Yn fy nghymell i roi nghân, 

'Nawr i fynu, heb wneud cynnyg, 
Symud pellach gam ymla'n ; 

Rwyf bron myned megis Eben, 

O gyffiniau'r byd ymhell, 

Lle gobeithio cawn gyfarfod, 

Mewn cymdeithas lawer gwell. 


W. BIRD, ARGRAFFYDD, CAERDYDD. 





